ANG 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pinas 
Pinapatunayan ng Marame taniiano-Haolamo 


AYAN 


Taon 01819. 26 


Editoryal 


Magpalakas at magpalawak 
para sa pag-abante ng digmang bayan 


laking inspirasyon para sa Partido, huk- 
Ms: bayan at rebolusyonaryong Kilusan 

ang panawagan ngayon para sa pagtataas 
ng antas ng digmang bayan sa mga susunod na 
taon tungo sa yugto ng estratehikong pagkapat- 
a Determinadong ipinatutupad ang Bagong mga 
hamon at tungkulin, pinag-ibayo ang kasigas 
gan at kalidad ng mga pakikibaka at ibayong is- 
inusulong nang lahatang-panig ang digmang ba- 
yan. 

Nakatuntong ang panawagan sa 
naipundar na sa mahigit apat na 
dekada nang pagsusulong ng dig- 
mang bayan sa yugto ng estratehi- 
kong depensiba, at sa matagumpay 
na pangingibabaw sa harap ng 
matitinding pasistang kampa: 
nyang panunupil ng kaaway. 
Tampok, sa partikular, ang pagbi- 
g0 53 Oplan Bantay Laya—ang pi- 
Makamalupit at. pinakamadugo 
mang konta-rebolusyonaryong 
kampanya ng pasistang estado — 
na nagdulot ng maraming kahi 
rapan at pagsubok nitong huling 
dekada. 

Ang lumalalang krisis ng panda- 
igtigang Sistemang kapitalista at 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


RE 


Mga paglabag ng AFP 
sa tigil-putukan sa 
North Samar Tana? 


ng padausdos na malakolonyal at malapyudal na 
sistema sa bansa na ibayong nagpapahirap sa ma- 
mamayan ay nagtutulak sa kanila na ipaglaban 
ang kanilang patriyotiko at demokratikong inte- 
Tes at sulong ang rebolusyon. 

Upang ibayong itaas ang yugto ng rebolusyo 
naryong pakikidigma, kailangan ang ibayong ka- 
pangahasan at pagpupursige sa pagpapatupad ng 
mga tungkulin na binibigyang-diin ng Partido sa 
harap ng bagong hamon at relatibong bago at 

mas masalimuot na mga sitwasyon. 
Mahalagang mapag-aralan, masapul at 
"mapagkaisahan ng buong Partido at mga rebo- 
lusyonaryong pwersa ang 


Itigil ang pang-aatake 
Sa mikileaks! = 1LPS 


batayan, kawastuan, rekisitos at 
mga tungkulin sa pagsusulong 
ng digmang bayan tungo sa 
Yugto ng estratehikong pagka- 
patas na tinatarget na makamit 
sa unang hati ng dekada. 
Pinakamahalaga para rito 
ang lahatang-panig na pagpa- 
Palakas ng Partido sa mga lara 
Ngan ng ideolohiya, organisa- 
syon, pulitika at militar 
Mangangahulugan ito ng 
ibayong pagpapalakas ng rek- 
mutment sa Partido, pagtitiyak 
ng paglalatag nito sa mga paga- 
waan, paaralan, tanggapan, ba- 
1yo, komunidad, organisasyon at 
saanmang saklaw ng ating pag- 
Kilos sa kanayunan at sa kalun- 
suran. Pinakamalaking balon pa- 
ra sa rekrutment at pagpapaun- 
lad ng mga kadre at kasapi ng 
Partido ang mga organisasyong 
masa at kilusang masa sa hayag 
at lihim. Dapat ibayong patawa- 
kin, pasiglahin at palakasin ang 
mga organisasyon at kilusang 
ito sa pamamagitan ng masiga- 
sig at walang kapagurang pag- 
popropaganda, pagpukaw, pag- 


rerekluta at pagpapakilos sa ma- 

Mapangahas na himukin at 
pakilusin ang iba't ibang sektor 
ng mamamayan, laluna ang ma- 
sang anakpawis at petiburge. 
syang lunsod sa mga pakikiba- 
kang masa para ipaglaban ang 
kanilang mga kagyat at saligang 
interes. Itaas ang antas ng kani 
lang pampulitikang kamulatan 
at miltansya sa pamamagitan 
ng masiglang propaganda at 
matiyagang pagpapaliwanag 
tungkol sa maiinit na isyu ain. 
sunod sa Mandsta-Leninista at 
pambansa-demokatikong pag- 
susuri- Epektibo itong maisasa. 
gawa sa pagharap sa kanilang 
mga problema at isyu na nagpa- 
pakita ng kabulukan ng umiiral 
na sistema at nagtutulak sa ka- 
nila na lumaban. Tiyaking ma- 
gap silang nabibigyan ng mga 
pampulitikang pag-aaral na par- 
“ikular sa sektor o organisasyon 
nila at ng pangkalahatang pam- 
bansa-demokratikong pag-aaral 
Ang mga nasa pamantayan para 
marekduta sa Partido ay tiyaking 


Nilalaman 


Higa mar RMA A 


a A T T 


nabibigyan ng panimulang edu- 
kasyong pampartido 

Dapat tiyaking malalim. na 
nakauugat ang Partido sa hanay 
ng masa. Mabilis at tuluy-tuloy 
na magparami, magpaunlad at 
umani ng mga bagong rekrut sa 
Partido. Para umigpaw ang dig 
mang bayan tungo sa yugto ng 
estratehikong pagkapatas, da- 
pat makapagpalitaw ng libu-ti- 
bo pang kadre at mahigit 
200,000 pang kasapi ng Partido. 
Dapat mahusay na naitatalaga 
ang mga kadre at kasapi ng Par- 
tito kung saan sila pinaalaila 
ngan. 

Pangunahing. nangangaila 
ngan ng pinakamaraming dag- 
dag na kadre at pwersa ng Parti- 
do, aktibistang masa at mahu- 
husay na pambansa-demokati 
kong rebolusyonaryong elemen- 
to ang hukbong bayan at ang 
armadong pakikibaka, pakikiba- 
kang agraryo at pagtatayo ng 
mga rebolusyonaryong base. Su 
si ang mga kadre, aktibista at 
elementong ito para ibayong 
maisulong ang digmang bayan 
sa buong bansa. Kailangang ma- 
ramihang itayo ang iba't ibang 
pormasyon ng Bagong Hukbong 
Bayan at isulong ang rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka sa 
buong bansa. Kailangang sakla- 
win ng mga larangang gerilya 
ang halos lahat ng mahigit 170 
kongresyunal na distritong rural 
at itatag ang tig-isang platun sa 
bawat munisipyo sa halos lahat 
ng sulok ng kanayunan. Kaila- 
ngang itayo ang mas masasak- 
law pang rebolusyonaryong Ba- 

Kailangan ang pagpapaunlad 
at pagsasanay ng ilampung ti- 
bong kadre at pwersa ng Partido 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2010 


at hukbong bayan. Kaila- 
ngang itaas ang antas ng ka- 
kayahan nilang mamuno. sa 
mga pwersang gerilya sa iba't 
ibang antas, sa mga milisyang 
bayan at kuerpo sa pagta- 
tanggotsa-sarli sa mga ba- 
1yo at sa mga yunit-partisana 
sa mga syudad sa loob ng 
mga larangang gerilya. Kaila- 
ngang itaas ang kakayahang 
pamunuan ang matataas pang 
bertikal na pormasyon at pa- 
na-panahong pagkukumbina 
ng mga ito kapag may malala- 
king aksyong militar. Kaila- 
ngan ang mga mamumuno sa 
paglulunsad ng mallit hang- 
Gang sa malalaking taktikal 
na opensiba laban sa mga 
pwersang militar ng kaaway 
at sa pagtatayo at pagkokon- 
Solida ng mga seksyon, lara- 
ngang gerilya, at mga inter- 
larangang subrehiyunal. na 
yang militar at iba pang 
mga gawaing militar 

Bukod sa pagtutuon ng 
mga kadre, aktibista at pwer- 
5a ng Partido at pambansa- 
demokratikong kilusan sa 
pagsusulong ng mga kilusang 
masa at armadong pakikiba- 
ka, kailangan ding magkaroon 
ng mga pwersang nakatuon sa 
pagsusulong ng gawaing al- 
yansa at pakikipagkaisang 
prente, Ang gawaing ito ay 
nakapagpapalawak nang ma- 
laki sa pagsusulong ng iba't 
ibang rebolusyonaryong ga- 
wain tulad ng armadong paki- 
Kibaka at mga kilusang masa. 
Pinalalawak nito ang pagka- 
kaisa, hinahati ang kaaway at 
tumutulong sa pagpapabilis 
at pagpapadali ng pagkakamit 
ng mga rebolusyonaryong ta- 


ncaa a onesna ne ora Sg 


24 armas, nasamsam ng BHB 


la Valey mula huling linggo ng Nobyembre hanggang Di 
syembre 14 ang naiulat sa Ang Bayan. Mula rito, 24 na armas 
ang nasamsam, 14 na sundalo ang napatay at lima ang nasugatan 

Northern Samar, Disyembre 14. Nalipol ang isang 12- kataong 
yunit ng 63rd 18 sa ambus na inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan 
(EHB) sa Barangay Santa Fe, bayan ng Las Navas. Sampu (10) ang 
Napatay at malubhang nasugatan ang dalawa pang sundalo. Sa- 
mantala, ayon sa BHB, sinisiyasat pa nila ang pagkamatay ng bina- 
tilyong nahagip ng bala nang mangyari ang labanan, at bukas 
silang magbigay ng danyos sa pamilya ng biktima. 

Naganap ang pananambang bandang alas-3 ng hapon habang 
pauwi mula sa operasyong militar ang mga sundalo ng gubyemo. 
Limang kilometro baga sila makarating sa kanilang kampo sa kata- 
bing bayan ng Catubig ay pinasabugan na sila ng command-deto- 
nated explosives (COX). Nakasamsam ang mga Pulang mandirigma 
ng hindi bababa sa 11 malalakas na armas 

Capiz, Disyembre 14. Bago magtakipsilim, sinalakay ng BHB 
ang isang mountain resort sa Sityo Marugo, Barangay San Antonio, 
Tapaz. Dinisarmahan nila ang nag-iisang armadong bantay at isang 
pulis ng Tapaz Police Office na nag-iinuman sa nasabing resort no- 
bng panahon na iyon. Hindi sila sinaktan ng mga Pulang mandirig. 

Ayon sa panimulang ulat, nakasamsam ang BHB ng isang M16 
at isang Garand, isang pistolang kalibre .45, isang pistolang 9 mm, 


p Epagforng pana Sanar Panas Neas a composte 


gumpay sa iba't ibang larangan pagsusulong ng rebolusyona: 


ng gawain. iyong kilusan at pa-kikibaka ng 
Laluna sa kalagayang ang ka- mamamayan, 
salukuyang nakaluklok sa kapa- Ilan lamang ito sa mga kina- 


ngyarihan sa bansa ay mahigpit. kilangan sa paghahanda, pagta- 
na dinodominahan ng mga impe- taas ng kakayahan at pagpapat- 
iyalista, komprador at asen-de- upad ng mga rekisitos at tungku: 
rong interes at todo-todong nag- lin sa pagsusulong ng digmang 
lilingkod sa mga ito, dapat big- bayan sa mas mataas na antas 
yang prayoridad at pagpursigihan Tuluy-tuloy na ipapahayag at pa- 
ang puspusang pagsusulong ng. lalaganapin ng Partido ang mara- 
pinakamasigla at pinakamalawak. mi pang iba sa proseso ng pag. 
na kilusang masa at alyansang hahanda, pagsusulong ng mga 
anti-imperyalista at antipyudal. gawain at pagpupuno sa mga pa- 
Napakalaki ng maiaambag nito sa. ngangailangan dito. m 


KA 


Par simata aman Ani Leoncio "Ka Parago” Pi- 


3t isang granada. Nakumpiska tao ng 1st PBC-BHB, muting na- 
fin ang anim na radyong pang- hubaran ng matagumpay na tak- 
komunikasyon, dalawang pares tkal na opensibang ito ang mga 
ng teleskopyo at iba pang ga- kasinungalingan ng 10th ID ng 
mit-mititar, Philippine Army na basta na la- 
Davao City, Disyembre 9. mang pinapatay ng BHB ang 
Walong armas ang nasamsam ng mga kaaway nito, partikular ang 
mga Pulang mandirigma sa ila- mga Lumad. Napatunayan din 
lim ng Ist Pulang Bagani Com- na patuloy na nagrerekluta ang 
pany ng Merardo Arce Command militar ng mga menor-de-edad 
(ist PBC-MAC) ng BHB sa isang bilang mga kombatant ng 
reyd sa patrol base ng Bahani CAFGU. 
Long Range Platoon (BLRP) ng Rizal, Disyembre 1. Tatlo 
1003rd Brigade. Naganap ang ang kumpirmadong napatay at 
mapangahas na pagsalakay sa tatlong iba pa ang nasugatan sa 
Sityo Damilag, Barangay Mapu- mga tropa ng 16th TB nang ma- 
ta. Paquibato District, Davao kasagupa nila ang isang yunit 
Giy. ng BHB sa ilalim ng Narciso An- 
Naagaw ng BHB ang patrol ago Aramil Command (NAAC) sa 
bose ng BLRP nang walang pu- Barangay Puray, Rodriguez, 
tok. Inabandona ng walong na- Rizal. Walang pinsala sa bahagi 
katalagang elemento ng Citizens ng BHB. 
Armed Force Geographical Unit. Ayon kay Macario “Ka Karyo” 
(CAFGU) ang kanilang mga pwes- Liwanag, tagapagsalita ng NA- 
to at tumakas nang magsimula. AC-8HB, nagsasagawa ng opera- 
na ang pagsalakay ng BHB. Bun- syon ang 16th 18 sa pamumuno 
Sod nito, walang nagawa ang ku. ng isang Lieutenant Lopez ban- 
mander ng BLRP na si Cpl Fresi- dang alas-2:30 ng hapon nang 
lo C. Dosel at isang menor-de- maengkwentro sila ng BHB. 
edad na elemento ng CAFGU kun- Ang 16th IB ay kilalang 
i sumuko na lamang sa BHB. — berdugong yunit dahil sa 
Pinakawalan agad ng BHB maraming paglabag nito 
ang dalawa matapos sila bo- 


luntaryong magsalong ng ka 
nilang mga sandata. TA 
Ang mga nasamsam na armas SY 


ay kinabibilangan ng apat na W4 
Garand, dalawang karbin, isang. N4 
M16 at isang de-12 na shotgun. 
Nakumpiska rin ng BHB ang, 
isang radyong Hamis, ibat 
ibang kalbreng mga bala, iba 
pang mga kagamitang militar at 
mga dokumento, 


sa karapatang-tao.. Pinakahuli 
Pito ang pagpatay sa tatlong 
magsasaka at dalawang magka. 
kahoy noong Agosto at Setyem- 
bre nitong taon. Pawang mga 
residente ng Barangay Puray, 
Rodriquez ang mga biktima. 

Negros Occidental, No- 
byembre 28. Pinarusahan ng 
Roselyn "Jean" Pelle Command 
(RPC)-8H8 sa Northem Negros 
ang abusadong pulis na si PO2 
Johnny Urbano ng Escalante 
City. Muli ring nagbabala ang 
RPC-BHB sa mga abusadong ka- 
sapi ng Armed Forces of the Phi 
lippines at ng Philippine Natio- 
nal Police. Nakumpiska kau Ur- 
bano ang isang kalibre .45 pis- 
tola. 

“iyon kay Ka Esper Estrella, 
tagapagsalita ng RPC-BHB, si 
Urbano ay may malaking papel 
sa mga iligal na gawain sa 
Northern Negros. Bilang security 
escort din ng dating bise alkalde 
ng Escalante City na si Santiago 
Barcelona, siya ang itinuturong 
pumatay sa isang negosyante at 
isang sibilyan at nakasugat sa 

isa pang sibilyan noong 2008 

Sa Bacolod City 
Bukod dito, aktibo 
rin siyang naglulunsad 
ng mga kontra-rebolu- 
syonaryong aktibidad bi- 
lang kasapi ng police in 
telligence community. 
Ang maliit na nego- 
yo nito ang gi 
nagamit na kober 
mi Urbano para 
sa. kanyang 
mga iligal na 
gawain. M 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2010 


Ma 


Mga rebolusyonaryong aaea Mar Ng APP dat 
tagumpay sa FSMR Ng pawa ng Bid, Bagkus 
NG mania a inon a wana 


nanais Bagong Hukbong Sayan (BHB) a Far out in. 18 hina at aw na kaha. 
Nase bib baa 


bangis na tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Maosomagmng salik Ka panal 
Ayon sa isang ulat na inilat- Piñol at AMS-Stanfilco noong ngibabaw ng BHB ang patuloy 
hata sa Asdang, ang rebolusyo- Setyembre 15. nitong tinatamasang suporta 
naryong pahayagang masa sare. Naglunsad din ng mga atriti- mula sa malawak na hanay ng 
hiyon, 35 sa 39 aksyong militar bong aksyon laban sa mga nag. mamamayan, ang pamilyaridad 
sa FSMR mula Enero hanggang. ooperasyong tropa ng 27th 18. nito sa tereyn at pagiging ma- 
Nobyembre ay inisyatiba ng na nagsisilbing pwersang panse- panlikha sa mga taktika at tek- 
BHB. Nakapagdulot ang mga Pu- guridad ng dambuhalang mina... nika sa gerilyang pakikidigma sa 
lang mandirigma ng 44 na kas. hang Xstrata-SMI. Ang pinaka. iba't ibang kalagayang militar, 
vali sa kaaway —21 patay at 23. huling taktikal na opensiba ng Dahil bigo ang AFP na duru- 
sugatan. Limampung malalakas BHB laban sa 27th 18 ay isina- gin ang BHB sa mga operasyong 
na armas ang nakumpiska sa gawa noong Agosto 1 sa Bara. kombat mito, pinagbabalingan 
mga labanang ito, bukod pa sa. ngay Datal Blao, Columbio, Sul. nito ang mga sibilyan. Pinaka 
mga bala at iba pang kagami- tan Kudarat kung saan pito ang matinding tinamaan ng panana- 
tang militar. Sa apat na depen- napatay at apat ang nasugatan. lasa ng militar ang mga bayo sa 
sibong aksyong kinasangkutan sa mga bayarang tropa ng AFP... Tulunan at Makilala sa North Co- 


ng BHB, ang tangi nitong kas- O” Walang kahit isang yunit ng tabato: ilang baryo sa Mag 
wali ay isang gerilyang hindi BHB ang nadurog at walang Ise saysay, Matan-ao, Kiblaw- 
malubhang nasugatan tangang gerilya ang nabuwag an, Malita at Don Marceli- 
Tsa sa pinakamapangahas na. kahit ilang buwan ang itinatagal no sa Davao del Sur; Colum- 
taktikal na opensiba ng BHB sa ng mga operasyong lakar-bata- bio sa Sultan Kudarat; at Ko- 
rehiyon ang reyd sa detatsment Iyon at -brigada ng militar. Sa  ronadal, Tampakan, Mala- 
ng Civilian Armed Ausiliary sa kabila rin ito ng sustenidong patan, Alabel at Glan sa 
Barangay Luz Vilage, Miang. mga strike operation ng ma- 4A) Sarangani. na'y nagba 
North Cotabato noong Marso 26, lit na yunit ng AFP at tu. babad sa mga 
kung saan 35 malalakas na ar- luy-tuloy na mga operasyon 
mas ang nasamsam. para 


Jian pa sa matitingkad na pagkai 
aksyong militar ng BHB ang tan ng 

pagparusa sa mga kumpanyang base ang @ os č 
agribisnes na mang-aagaw ng BHB, tu- (4 

lupa, gaya ng pagsunog sa lad ng 
boom spray ng Dole-Stanfilco commu 
noong Abril 5 sa Barangay Mala- nity-based 
buan, Makilala, North Cotabato operations, 
at pagdisarma sa mga gwardya food 

sa plantasyon ng saging na pag- blockade at 
mamay-ari ni Vice Gov. Manny RSOT 


komunidad ang mga tropa ng 
21th, 39th, 73rd, 57th at 
68th IB. Sa bawat baryang pi- 
nagsususpetsahang base. ng 
BHB ay may nakadaploy na is- 
kwad o pinalaking iskwad ng 
militar. Naglulunsad sila rito 
ng mga operasyong saywar at 
nagpapakalat ng itim na pro: 
paganda laban sa rebolusyo. 
Paryong kilusan. Nagpapapat. 
aw din sila ng food blockade, 
nagtatayo ng Barrio Defense 
System (BDS) at naglalatag 
ng lambat-paniktik. Ang bu 
ong akala ng mga tropa ng 
AFP ay sa pamamagitan nitoy 
maitataboy o kaya'y mapipila 
yan nila ang mga pwersa ng 
AH. 

Sa kabuuan, napatuna 
yang inutil at bigo ang AFP sa 
pakay nitong wasakin ang re- 
bolusyonaryong kilusan sa 
FSMR. Patuloy na nakapag 
lunsad ng gawaing masa ang 
mga yunit ng BHB sa mga lè- 
tangang gerilya ng rehiyon. 
Lumaki nang mahigit 20% 
ang bilang ng mga organisa- 
syong masa sa kabila ng ma. 
titinding atake ng AFP sa mga 
larangang gerilya. Hawak pa 
rin ng BHB ang mga enang 
inaatake ng kaaway at patu- 
loy itong nakapagpapalawak. 
Nadagdagan ng 101. ang bi 
lang ng mga baryong nakiki 
lusan ng BHB noong 2009 at 
naabot na ang halos lahat ng 
estratehikong bahagi ng rehi- 
yon, 

Malawak at paborable ang 
kalupaan at sapat ang tereyn 
para makapagmaniobra ang 
BHB. Higit sa lahat, mainit 
ang pagtanggap ng mamama- 
yan sa kanilang hukbo. D 


Tigi-putukan 


BHB, nagbabala 
sa mga paglabag ng AFP 


inalaan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Rizal, Southern 
Bi at Mountain Province ang mga yunit ng Armed 

Forces of the Philippines (AFP) Laban sa mga aktwal o naka 
ang na mga paglabag sa tigil-putukan sa pagitan ng National De- 
mocratic Front of the Philippines (NDFP) at Gubyermo ng Republi 
ka ng Pilipinas (GRP). Ang tigil-putukan ay nagsimula noong 12:01 
ng madaling araw ng Disyembre 16 at magtatapos sa hatinggabi ng 
Enero 3, 2011. 

So Rizal, maring kinundena nagsisikap ang BHB-Rizal na 
ng Narciso Antazo Aramil Com- ipatupad ang tigil-putukan, 
mand (NAAC) ng BHB ang ngunit handa itong magdepensa 
kasalukuyang paggalugad at pa- sa sarili kung sapilitang papasok 
nanakot ng mga topa ng 16th ang mga tropa ng AFP sa kani- 
2t Seth 18 at SAFPNP sa mga. lang mga teritoryo. Ipinaalala 
fesidente ng Sityo Ricafort, Ba- ng BHG-Rizal sa mga tropang 
tangay Tungkong Hangga, San militar ang masaklap na pangya- 
Jose Del Monte City at Barangay yari noong Disyembre 1, nang 
Macabud, Rodriguez, Rizal. Pa- pumasok sila sa teritoyo ng 
tagong pumasok ang dalawang BHB at nagtamo ng anim na 
platun ng mga tropang militar kaswalti—tatlong napatay at 
Sa hangganan ng prubinsya ng tatlong sugatan (tingnan ang 
Rizal at Bulacan sa bisperas ng kaugnay na artikulo). 


pagsisimula ng tigibputukan Sa Southern Mindanao, bina- 
para magsagawa ng opensibong laan din ng Regional Political 
operasyong militar Department ng BHB ang publiko 


Sa isang pahayag, nanawa- hinggil sa mga lihim na pagkilos 
gan si Macario "Ka Karyo" Li- ng mga tropa ng 10th ID. Anito, 
wanag, tagapagsalita ng NAAC, ilang araw nang naglilipat ng 
na bumalik na sa kanilang mga tauhan at kagamitan ang 
baraks ang mga sundalo. Aniya, 1003rd Brigade ng 10th ID sa 
Faquibato = District, 

Davao City, 
Disyembre 10 pa 
lamang ay dumating 
ang mga tropa ng ka. 
away lulan ng dala 
(wang siksbay sa inte- 
iyor na barangay ng 
Mapula. Disyembre 14, 
tatlong siksbay naman 
na puno ng mga sun 
dalo ang dumating sa 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2010 


Barangay Pandaitan. Disyembre 
15, mula tanghali hanggang 
alas-3 ng hapon ay tatlong heli- 
kopter na panagupa ang sumu- 
porta sa dagdag na mga tropa sa 
Sityo Ranso, Barangay Pandai- 
tan, Sityo Manipis, Barangay 
Paguibato Proper: Purok 6, Ba- 
Tangay Salapawan: at Sityo Nur- 
sery, Barangay Malabog. Ang la- 
hat ng mga lugar na ito ay mga 
interyor na baryo ng Paquibato. 

Nagbabala si Ka Simon San- 
tiago, tagapagsalita ng Regional 
Political Department ng SMR la- 
ban sa armadong paghahamon 
ng militar. Mahigpit niyang pa- 
nawagan sa AFP na itigil ang 
gayong mga opensibong manio- 
bra dahil lumalaki lamang ang 
risgo na magkaroon ng arma- 
dong labanan 

Sa Mountain Province, nana- 
wagan ang Leonardo Pacsi Com- 
mand (LPC) ng BHB sa mamama- 
yan na maging mapagbantay sa 
mga paglabag ng AFP sa tigil- 
putukan. Anang LPC, nakakasa 
Na ngayon sa buong prubinsya 
ang mga RSOT at tropang pang- 
kombat ng AFP para magsagawa 
ng saywar, paniniktik at strike 
operations. Sinariwa rin sa ala- 
ala ng LPC ang kaso ng limang 
gerilya ng BHB na pataksil na si- 
nalakay at pinatay ng mga tropa 
ng AFP sa Sityo Kumyaas, Dao- 
Angan, Balbalan, Kalinga sa ka- 
bila ng deklaradong tigil-putu- 
kan noong Bagong Taon ng 
1997. Karaniwan na rin ang mga 
malawakang operasyong kombat 
ng AFP tuwing huling inggo ng 
Disyembre para guluhin ang 
maa pagdiriwang ng anibersaryo 
ng Partido Komunista ng Pilipi 
pass laila ng pag-iral ng mga 
tigil-putukan, 


Katotohanan sa likod 
ng ambus sa Las Navas 


nalipol sa ambus ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) noong 


LE: na ang katotohanan. Ang mga tropa ng 63rd 18 na 


Disyembre 14 sa Sta. Fe, Las Navas, Northern Samar ay hin 
di pauwi sa knilang baraks nang sila ay tambangan kundi nasa 
itna ng operasyong militar para tugisin at durugin ang BHB sa 


lugar 

Sa isang pahayag, sinabi ng 
Efren Martires Command (EMC) 
ng BHB sa Easter Visayas na 
ang naturang yunit ay bahagi 
ng malawakang operasyong mi- 
litar sa magkatabing bayan ng 
Las Navas at Matuginao, North- 
ern Samar na nagsimula na no- 
on pang huling linggo ng Nab- 
yembre at nagpapatuloy pa rin 
sa panahong saklaw ng tigil- 
putukan na idineklara ng Gub- 
yerna ng Republika ng Pilipi- 

Umaabot sa 150-200 ete- 
mento ang nag-ooperasyong 
mga tropa na kinabibilangan 
ng 63rd at 87th IB, mga ele- 
mento ng Scout Rangers at iba. 
pang yunit-militar sa ilalim ng 
03rd Brigade ng 8th ID, bu- 
kod pa sa CAFGU. Batay sa 
mga ulat mula sa larangan, 
hindi pa rin bumabalik sa ka- 
nilang mga baraks ang mga 
sundalo. 

Sumusunod ang mga 
dispusisyon ng mga tro- 
pang militar 

= May isang kolum ng 
Philippine Army (PA) na 
nagmamaniobra sa Bara- 
ngay Ligaya, Matuginao pa- 
puntang Barangay Cuenco, 
Las Navas noong Disyembre 
15. Ang giya ng mga sunda- 
lo ay si “Lido,” isang ele- 


mento ng CAFGU at ng kriminal 
na gang na "Hapa-hapa” mula 
sa Matuginao. 

= May isa pang kolum ng 
PA ang nagsimulang magmanio: 
bra noong Disyembre 14 sa Ba- 
Tangay San Isidro, Las Navas at 
sa Barangay Ligayan, Matug 
nao. Ang dalawang giya nila ay 
sina Serbin at Darving, na mga 
kasapi rin ng “Hapa-hapa.” 

= Nga 60 sundalo mula sa 
kampo ng militar sa Las Navas 
ang nag-ooperasyon sa kabun 
dukan ng Barangay Bago ng 
nasabing bayan 

= May isang kolum ng 60 
sundalo mula sa 803r Bde na 
namonitor na nasa ambush po- 
sition sa bandang Hipili River, 
Las Navas. 

m May mga tropa rin ang 
militar na nakabase sa Bara- 
ngay Poponton, Las Navas na 
nakakalat sa mga bahay ng 
mga sibilyan. Isa itong mali 


(E ET 


naw na paglabag sa Interatio- 
nal Humanitarian Lav. 

Bago pa man ang pararam- 
bang noong Disyembre 14, nag- 
hahasik na ng lagim ang mga 
nag-ooperasyong tropa sa ibat 
ibang lugar sa Las Navas: 

Nobyembre 28. Inistraping 
ng isang panagupang helikopter 
na MG-M20 ang mga sakahan sa 
pagitan ng Barangay Cuenco at 
Barangay Capootan. 

Unang linggo ng Disyem- 
bre. Isandaan animnapu't apat 
(164) na sundalo ang nagsimu- 
lang magbabad sa Barangay Po- 
ponton at makihalubilo sa mga 
Sibilyan. 

Disyembre 4. Pinaslang ng 
mga elemento ng Bravo Coy ng 
87th T8 si Torib de la Cruz, isang 
sibilyang may kapansanan sa 
pag-isip. Bago ito, nakipag- 
inuman sa mga sundalo ang bik- 
tima. Kinabukasan ay natukla- 
sanang kanyang bangkay na lu- 
mulutang sa ilog. Nagtamo siya 
ng tatlong saksak sa dibdib at 
isang tama ng bala 

Disyembre 8. Pinaputukan 
ng mga sundalo ng Bravo Coy ng 
87th IB ang magsasakang si Ai- 
do Yanay, 28 anyos, habang 
nagtatrabaho ito sa kanyang 
bakahan sa Barangay Paco. Na- 
katakbo si Yanay, pero sinunog 
ng mga sundalo ang produkto 
niyang 40 kilong abaka na nag- 
kakahalagang P1,600. 

Disyembre. Iligal na inares- 
to at tinortyur ng mga sundalo 
sa kanilang kampo ang isang 
nagngangalang “Inggo,” na ta- 
ga-Barangay Osmeha. Ang bikti- 
ma ay may kapansanan sa pag- 
iisip Fl 


Limang kasama, iligal na inaresto 


imang myembro ng rebolusyonaryong kilusan sa Northeastern 

Mindanao Region (NEMR] ang dinakip sa Barangay Pili, Bayu 
gan, Agusan del Sur itong Disyembre 17. Inaresto sina Pedro 
Codaste at apat niyang kasamahan sa isang tsekpoynt habang 
lulan sila ng isang sasakyan 

Si Codaste ay sinampahan ng mga gawa-gawang kaso ng pag: 
patay at tangkang pagpatay Mariing kinundena ni Jorge “Ka Oris” 
Mados, tagapagsalita ng NDF-Mindanao, ang pag-aresto kay Co- 
daste. Aniya, ito ay lantarang paglabag at paglapastangan sa ka 
sunduan sa tigil-putukan at ipinapakita lamang ng gubyemo ang 
tunay na pasistang katangian nito. Plano ng NOFP-Mindanao na 
magsampa ng pormal na reklamo sa joint monitoring committee at 
Kanila ring igigiit ang kagyat na pagpapalaya kina Codaste at ka 
nyang mga kasamahan dahil hindi totoo ang mga ipinaparatang 
sa kanila m 


Mabibigo ang Oplan Bayanihan—PKP 


inaliit ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang bagong 

programang kontra-insurhensya ng rehimeng US-Aquino, ang 
Oplan Bayanihan. Nakatakdang ianunsyo nang pormal ni Benig- 
no Aquino TIE ang bagong oplan sa anibersaryo ng Armed Forces 
of the Philippines ngayong Disyembre 21. 

Ayon sa rehimeng Aquino, ang Oplan Bayanihan na tatakbo 
mula 2011 hanggang 2016 ay magsasaalang-alang na sa kara 
patang-tao at kakatulungin nito ang buong Bansa (whole nation 
approach). Di na raw ito tulad ng naunang Oplan Bantay Laya 
OBL) na nagtamo raw ng negatibong imahe dahil sa mga ibini- 
bintang sa AFP na mga paglabag sa karapatang-tao. 

Binatikos ng PKP ang AFP sa pagbalawala nito sa ilang Ui 
bo nitong kaso ng paglabag sa karapatang-tao at sa pananaw 
nitong usapin lamang ng masamang imahe ang problema ng 
OBL. Lalabas na puro pasiklah lamang ang mga bago nitong 
islogan, 

Dagdag ng PKP, walang pinag-iba ang Oplan Bayanihan sa 
mga dating oplan dahil umaayon pa rin ito sa brutal at milita- 
Pistang mga doktrina at atas ng lahat ng dating planong coun- 
terinsurency na dinisenyo ng US. Tiyak na mabibigo itong gapi- 
in ang rebolusyonaryong armadong paglaban ng mamamayan. 
Bagkus, patuloy nitong ibubunsod ang pagrerebolusyon hang, 
gang sa Bumagsak ang buong reaksyunaryong sistema at mapa. 
palitan ito ng rebolusyonaryo at progresibong sistema. MD 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2010 


wwawacarrano a #7 


Walang pagbabago 
sa ilalim ng rehimeng Aquino 


ibang dako ng Pilipinas ang Pandaigdi- 
gang Araw ng Karapatang Tao noong Di 
syembre 10. Ayon sa mga panimulang ulat, 
nagkaroon ng mga mayor na pagtitipon sa mga 
lunsod ng Maynila, Davao at Tagbilaran. 


Gu: ng libu-libong aktibista sa iba't 


Sa bawat lugar, ginamit ng 
mamamayan ang pagkakataon 
para patingkarin ang mga parti 
kular na isyung pangkara- 
patang-tao na kinakaharap ng 
kanilang sektor. 

Sumama sa rali sa Maynila 
ang mga myembro ng ALNAPED- 
KU, o mga drayber ng kuliglig na 
marahas na dinispers dahil sa 
paggigiit nila ng karapatang 
maghanapbuhay.” Nakimartsa 
ang mga syentista para igiit ang 
katarungan para sa pinaslang na 
botanist na si Leonardo Co at 
kanyang mga kasama. 

Ipinahayag ng mga progresi- 
bong abugado ang kanilang pa- 
nawagang katarungan para sa 
mga biktima ng masaker sa 
Hacienda Luisita at iba pang 
paglabag sa karapatang-tao. 

Sa Tagbilaran City sa Bohol, 
umabot sa 1,000 tao ang humu- 
gos sa lansangan. Tinawag ng 
BAYAN-Bohot ang rehimeng Ar- 
royo bilang "sindikatong gu- 
byerno" dahil sa pagbabansag 
nitong "rebelde" sa mga taong 
naghahayag lamang ng kanilang 
mga hinaing 

Sa Davao City, nagkaisa ang 
libu-libong nagmartsa sa pana- 
wagang "Biguin ang terorismo, 


KARA 


ipaglaban ang karapatang-taot" 
Tatlong aktibista na ang pinas- 
lang sa rehiyon sa unang limang 
buwan pa lamang ng rehimeng 
Aquino. Iginiit din ng mga mag- 
bubukid na sumama sa rali na 
itigil ang panggigipit sa kani- 
lang hanay. Sa partikular, ipina- 
titigil nila ang mga operasyong 
RSOT na matagal nang nanana- 
lasa sa mga bayan ng Maco, Ma- 
wab at Nabunturan sa Compos- 
tela Valley. 

Walang pagbabago. Ito ang 
pagsusuma ng Karapatan sa tu- 
nay na kalagayan ng Pilipinas sa 
ilalim ng bagong rehimen. Nag- 
papatuloy ang kawalan ng kata- 
Tungang panlipunan. Nilalapas- 
tangan pa rin ang mga karapa- 
tang sibil at pampulitika. Tpi- 
nagpapatuloy ng rehimen ang 


“ATARUNGAN SA 
LAHAT NG BIKTIMA 


NG PAGLABAG SA | a, naina nars ra 
PATANGA e rese 


walang humpay na karahasan at 
panunupil ng estado sa hindi ni- 
to pagpapalaya sa 374 na bi- 
langgong pulitikal. 

Tsa umanong bagong estrate- 
hiyang kontra-insurhensya ang 
ipatutupad ng bagong rehimen. 
Tsasaalang-alang na raw nito 
ang karapatang-tao. Gayunpa 
man, nagpapatuloy pa rin ang 
pagsasampa ng gawa-gawang 
mga kasa laban sa mga lider at 

myembro ng mga progresi- 
bong organisasyon para big 
yang-matwid ang mga pang 
aresto sa kanila at mga 
fayd sa kanilang mga upis- 


karapatang-ta. 

Di bababa sa 25 ang 
biktima ng pampulitikang pana 
maslang sa unang limang buwan 
pa lamang ng panunungkulan ni 
Aquino, o abereyds na mahigit 
isang biktima bawat linggo. Mas 
malala ito sa 18 biktima ng eks- 
trahudisyal na pamamaslang o 
abereyds na isa bawat sampung 
faw noong huling anim na bu- 
wan ng rehimeng Aroyo. Hang 
sibilyan na rin ang pinalalabas 
na namatay sa palitan ng putok 
ng BHB at AFP, pero ang totoo 
biktima sila ng walang pakun- 
dangang pamamaril ng mga sun 
dalo. 

Habang ikinalugod ng Kara 
patan ang mga positibong hak- 
bang ng rehimen hinggit sa usa 
pang pangkapayapaan, sinabi 
nitong dapat pa ring panindigan 
ni Aquino ang pangakong bini- 
tiwan niya na kanyang igags 
lang ang karapatang-tao. MD 


E7 nawala no PsisTawo s00 


38 sa Morong 43, malaya na 5253,83 s ina katulad ng 


pagbabayad ng "talbog na tse- 
„ging matagumpay ang pagpapalaya sa Morong 43 bunga ng ke" at iba pa. Patuloy na inig. 
mariin at malawakang panawagan ng iba't ibang sek- pit ng militar 


tor at organisasyon sa loob at labas ng bansa. Mari ang lima na 
in din ang pagbatikos ng iba't ibang grupo laban sa gawa- umano'y uma- 
gawang mga kasong isinampa sa mga detenido, at laban sa ming mga ka 
Paglabag sa kanilang karapatang-tao habang nasa deten- sapi ng Ba 


Syon, gong Hukbong 
Hindi rin maitatatwa ang ka- Tanay, Rizal ang hindi pa Bayan. 
tatagan at giting ng mga mang. pinalalaya dahil sa sarsa. Sa pag: 
agawang pangkalusugan sa ka. ring kasong kriminal na A FTI laya ng Ho 
bila ng mga pahirap na dinanas. isinampa laban sa kani- rong 43, handa 
nila sa bilangguan. Pinakamabi- la. Ayon kay Atty. Edre “lang” pana 


gat na presyur sa gubyemong Olalia, pangkalahatang autin ang AFP 


Aquino ang paglulunsad ng hur- kalihim ng National Union of at nagdaang re- 
ger strike ng mga detenido na Peoples! Lawyers (NUPL), kata- himen sa mga paglabag nito sa 
determinado nilang ipagpatuloy watawa ang mga kasong isi- kanilang mga karapatan. M 


hanggat hindi sila pinalalaya 
Nariyan din ang tuluy-tuloy na 
panawagan ng National De. | 5 gil 
monan Fort ot tw Piip. | 9 Sibilyan, iligal na inaresto 
pines parasa kanilang pagpana- | SA Sarangani 

laya blang. kagandahang-loob 


Sa napipintong usapang pangka. | imang sibilyan ang iligal na inaresto ng mga elemento ng 

payapaan 73rd IB sa Barangay Upper Suyan, Malapatan, Sarangani 
Bunsod ng mga ito, naobii- | noong Disyembre 14, 

gang atasan ni Pres. Benigno |. Ang mga inaresto ay sina Tuning Mungki Joel Mungkil 


Aquino FH noong Disyembre 10 | Benito Balbino, Ricky Mungkil at Anthony Salway. Pinarata 
ang Department of Justice na | ngan si Tuning Mungkil na mataas na upisyal ng Bagong Huk: 
Jurong ang mga kaso laban sa | bong Bayan (BHB) samantalang ang apat niyang kasamahan 
Morong 43 na umanoy iligal na | ay mga gerilya raw ng BHB. 


pagiingat ng baril at pampasa. | Pinabulaanan ng Valentin Palamine Command (VPC) ng 
ag at paglabag sa election gun | BHB sa Far South Mindanao ang paratang ng AFP. Ari Ka Den- 
bon, cio Madrigal, tagapagsalita ng VPC, ang mga biktima ay mga 
Dakong hatinggabi ng Di- | karaniwang taumbaryo lamang at kahit kailan ay hindi naging 
syembre 17 nang matapos ang | Myembro ng BHB o ng lihim na kilusang rebolusyonaryo. 
dèx isang paglabas ng mga dete- | Aniya, nagkataon lamang na nakatira sila sa saklaw ng 
nido sa Camp Bagong Diwa sa | RSOT ng 73rd IB at dahil dito, palagian silang target ng ha- 
Bicutan, Taguig City. Masaya si- | Tasment, sayuar at paglabag sa karapatang-tao. Nagkataon 


lang sinalubong Ng kanilang | ding naninirahan sila sa lugar na planong tayuan ng Looc Mi- 
mga kaanak at mga kasapi ng | ning ng San Miguel Corporation. Ayon kay Madrigal, hinaha- 


ibat ibang progresibong organi- | wan ng 10th ID ang daan para sa Looc Mining sa pamamagi- 
pedin tan ng pagsupil sa anumang pagtutol sa pagpasok ng malala- 
Tima pa sa Morong 43, na | king negosyo sa lupaing ninuno ng mga Blaan. FI 


nakapiit sa Camp Capinpin sa 


10 ANG BAYAN Disyembre 21, 2010 


Tanin eomoo #7 


Dahas at panlilinlang 
ng AFP sa FSMR 


Ngayon sa Far South Mindanao Region (FSMR). Mahaba ang lis- 


IE sa pinakamababangis na tropa ng kaaway ang nakatalaga 


tahan ng mga kaso sa paglabag sa karapatang-tao ng mga 


pwersang ito sa rehiyon, 


Pinakabantog sa kalupitan 
ang 39th IB sa Davao del Sur at 
71rd IB sa Sarangani. Hindi ba- 
baba sa 20 tao na ang binugbog 
ng 39th TB at 73rd IB sa mga 
barangay sa mga bayan ng Ma- 
tancao, Malita, Alabel at Mala- 
patan sa Davao del Sur mula 
Enero hanggang Agosto 2010. 
Apat na babae ang ginahasa ni- 
la sa Barangay Little Baguio, 
Malita. Samantala, ginawang 
“tulay” ng isang platun ng 73rd 
IB sa maputik na daan ang ka- 
tawan ng isang magsasakang di- 
naki nila sa gubat. Naganap ito 
sa hangganan ng Barangay Lit- 
tie Baguio sa Malita at Barangay 
Pag-asa sa Alabel noong Hunyo. 

Gumagamit ng “malambot” 
na pamamaraan ang 27th, 68th 
at 57th IB sa mga eryang sakop 
ng kanilang RSOT tulad ng Co- 
lumbio, Sultan Kudarat at Tulu- 
nan, Makilala at Tampakan sa 
South Cotabato. Halimbawa, 
naglulunsad sila ng Peace and 
Development Outreach Program 
(PDOP) para patibayin ang mga 
nabuong Barrio Defense System. 
Nag-oorgonisa sila ng mga pro- 
yektong pangkabuhayan at mga 
Seminar tulad ng Peaceful, Or- 
Seriy and Godfearing Individuale 
(P061) 

Ngunit anupamang pagku- 


kunwari ang kani- 
lang gawin, hindi 

nila naloloko ang 
mamamayan. Res- 

ponsable ang 27th 

18 sa karumaldumal 

na pagpaslang sa 

mga karaniwang si 

bilyan tulad nina 

Janjan Casamorin sa 
Barangay Sinapulan, Columbio 
noong Pebrero 2010: at Tuiano 
Dalumatan sa Barangay Asbang, 
Matan-ao noong Setyembre 
2009. Dinukot din ang magsasa 
kang si Dodoy Amualla sa Bara- 
ngay Banayal, Tulunan at hindi 
pa rin siya natatagpuan hang. 
gang ngayon. 

Sa mga baryong dinadaanan 
ng AFP, maraming residente ang 
binubugbog, tinotoryur at ni- 
nanakawan. Marami rin ang na- 
papalayas sa kanilang mga taha- 
nan dahil sa pambobomba at 
panganganyon. 

Grabe ang paghihigpit sa 
mamamayan sa mga baryong ni- 
lulunsaran ng RSOT. Ang mga 
magsasaka ay pinapayagan la- 
mang magtrabaho sakanilang 
mga sakahan mula alas-6 ng 
umaga hanggang alas-5 ng ha- 
pon. Kaunting baong pagkain 
lamang ang ipinadadala sa kani- 
la. Hindi sila pinapayagang ma- 


tulog sa kanilang sakahan. Pi- 

nagrereport sila dalawang beses 

isang linggo sa “upisina” ng mi 

titar. Sapilitan silang pinakuku 

ha ng sedula at ang mga taong 

wala nito ay ipailalim sa matin- 

ding imbestigasyon. Tinitiki 

kan, iniinteroga at iligal na idi- 

nedetine ang pinagdududahan 

milang mga aktibista at 

tagasuporta ng BHB. 

Marami-rami nang 

mga babae ang na- 

ging biktima ng seks- 

wal na pang-aabuso 

at panggagahasa. Gi- 

nagawang panangga- 

lang ang mga sibilyan at 

kinakampuhan ang mga 
pampublikong pasilidad. 

Ang mga sentro ng bayan at 
syudad kung saan masigla ang 
hayag na kilusang masa ay nilu- 
lunsaran din ng RSOT. Ipinaila- 
lim sa surbeylans ang mga lider- 
masa para takutin sila. Hinaha- 
ras sila ng mga upisyal-mititar 
sa pamamagitan ng “pag-imbi 
ta” para "makausap" umano, pe- 
ro isang porma na ng interoga- 
syon at pananakot ito na ang 
pinakalayunin ay pahintuin sila 
sa kanilang lehitimo at makata- 
rungang mithiin 

Kabilang sa saywar ng AFP 
ang "maramihang pagpapasuko" 
sa mga mandirigma umano ng 
BHB para papaniwalain ang ma- 
mamayan na nadudurog na ang 
mga rebolusyunaryong pwersa 
sa rehiyon. Marami sa mga “su 
musurender” ay mga dating ge- 
riya ng BHB na matagal nang 
lumabas sa rebolusyonaryong 
kilusan at dalawa o tatlong be- 
ses nang pinasusuko, FI 


T E 


Pang-aabusong militar 


sa Cordillera 


tikularang paggamit at pagsalaula ng mga sundalo sa mga es- 


LE: ngayon sa Cordillera ang pang-aabusong militar, par- 


elahan at barangay hall 

Noong Setyembre, inokupa- 
han ng mga tropa ng 21st TB 
ang mga eskwelahan at iba pang 
pampublikong gusali sa mga ba- 
yan ng Natonin at Paracelis sa 
Mountain Province, Sinira rin 
la ang palay na malapit nang 
anihin. Sa Barangay Lias sa ba- 
Yan ng Bari, dalawang estud- 
Yante ng hayskul ang tinang- 
kang gahasain ng mga sundalo. 
Noong kalagitnaan ng Nobyem- 
bre, inokupahan din ng mga tro- 
pang militar ang mga barangay 
holi sa mga baryo ng Banao, 
Tonglayan, Pudo, Alonugan, Bu- 
ta, Saliok at Magucayan sa ba- 
yan ng Natonin 

Sadya itong ginagawa ng 
mga sundalo para gamiting pa 
nanggalang ang 
mga sibilyan laban 
sa mga atake ng 
Bagong Hukbong 
Bayan. Mismong sa 
gitna ng mga lugar 
na makapal ang po- 
pulasyon ay nagta- 
tayo ng mga porti- 
pikasyon ang mili- 
tar. Tuluy-tuloy ang 
paggawa ng AFP ng 
mga trinsera sa lo- 
ob mismo ng mga 
komunidad. Tsa rito 
ang trinsera sa ta- 
pat mismo ng pam- 
publikong hayskul 


sa Sacasacan, Sadanga, Mounta- 
in Prov-ince. Mayroon din itong 
trinsera sa mga baryo ng Tongla- 
yan, Butac at Alunugan sa ba- 
Yan ng Natonin 

Walang humpay ang panana- 
kot sa mga residente. Sa Mainit, 
Bontoc, dalawang platun ang 
nakadeploy at araw-araw na 
nagpapatrol 

Sa kasalukuyan, ang Moun- 
tain Province na ang pinakamili- 
tarisadong lugar sa buong Cor- 
dilera. Apat na batalyon ang 
nananalasa rito, na karamiha'y 
nasa silangang bahagi ng lala- 
wigan. Dito, bawat barangay ay 
inookupahan ng militar 

Samantala, sa kalapit na pru- 
binsya ng Ifugao, pilit na binuk- 


san ng mga sundalo noong No- 
byembre 10 ang silid ng mga 
guro sa paaralang elementarya 
Sa Barangay Bunag sa bayan ng 
Aguinaldo at inokupa ito nang 
ilang araw. 

Di lamang sapilitang pagga- 
mit ng mga eskwelahan ang gi 
nagawa ng mga sundalo. Sa Ba- 
Tangay Cawayan at Namal sa ba- 
yan ng Asipulo, matinding ka- 
Wwalanghiyaan pa ang ipinakita 
ng 58th TB sa mga taumbaryo. 
Dahil sa katamaran o di kaya'y 
takot na pumunta sa gubat para 
mangahoy, inubos na lamang ng 
"mga sundalo ang panggatong ng 
mga residente o kaya'y ginamit 
na ring panggatong ang mga 
dingding ng eskwelahan. 

Malaking kabastusan din na 
binalot na lamang sa plastik ng 
mga sundalo ang kanilang dumi 
at itinapon sa paligid ng eskwe- 
lahan. Ito ang inabutang naka- 
pandidiring eksena ng mga ma- 
gulang na sumama sa Brigada 

Eskwela para tumulong 
sa paghahanda ng mga 
paaralan bago magpa- 
Sukan. 

Pinagnakawan din 
ng mga sundalo ang 
mga taga-Barangay Na- 
mal ng manok at bigas 
Sa Barangay Baguinge, 
hindi binayaran ang 
mga inutang ng mga 
sundalo sa tindahan. 
Sa Barangay Camandag 
ay nagpanggap na mga 
gerilya ng BHB ang 
mga Sundalo at kiniki- 
lan nila ang mga taum 
baryo, pero hindi sila 
makapanloko. FI 


ANG BAYAN Disyembre 21, 2010 


samayono scar GB 


Itigil ang pang-aatake 
sa Wikileaks!--ILPS 


aring kinundena ng Intemational League of | 
Mi Struggle (ILPS) ang di makatarungang 
pag-aresto at ilang araw na pagdetine kay Juan 
stange sa United Kingdom (UK) at ang walang pakun- 
angang panganak sa Mico ng mga gubyemo Ng US, 
UK at Asal, malalaking korporasyon 3 pinansya at mga 
maiapanayarinan at konserbatibong pulito sa US. 


Si Assange ang nagtatag ng 
Wikileaks, isang website na nag- 
bubunyag ng mga lihim na do- 
kumento hinggil sa mga kasa- 
maang ginagawa ng mga gu- 
byero at korporasyon, pangu- 
nahin na sa US, iba pang impe- 
iyalistang bansa at mga kaalya 
do nila. Noong Disyembre 8, 
inaresto siya sa UK batay sa ga- 
wa-gawang kasong panggagaha- 
sa. Kasabay nito ay todo-todo 
namang inaatake ang website ng 
Wikileaks sa pamamagitan ng 
samutsaring panghaharas at pa- 
nanabotahe. Pinahintulutan 12- 
mang si Assange na magpyansa 
noong Disyembre 17. 

Ang naturang pangyayari ay 
bunsod ng tinaguriang “Cables- 
gate" o ang pagsisiwalat ng Wi- 
leaks ng mahigit 250,000 tele- 
grama mula sa mga embahada 
ng US sa mahigit 150 bansang 
inuugnayan nito sa ibat ibang 
dako ng daigdig. Inilantad ang 
mga ito ng Wikileaks mula No- 
byembre 29 at unang inilathala 
ng tatlong mayor na pahayagan 
sa US, UK at Germany. 

Ang mga mensahe sa natu- 
rang mga telegrama ay nagbu- 
bunyag sa mga pakana, pangu- 


Ngutya, paninira, 
pagdodable-kara at 

iba pang tuso at 

maruruming pag- 
trato ng impera: 
lismong US laban 

sa mga inaaping 

bansa, mga kari- 

bat na kapitalis 

tang bansa at kahit sa matata- 
gal na nitong mga alyado. Na- 
lantad din ang matinding korap- 
syon at pagtatago ng nakaw na 
yaman ng mga reaksyunaryo at 
papet na upisyal. Bago pa man 
itong mga pinakahuling pagbu- 
bunyag, libu-libo nang mga sik- 
retong dokumento at bidyo mu- 
la sa mga pwersang militar ng 
US ang naisiwalat ng Wikileaks. 
Marami sa mga ito ay magbu. 
nyag ng ibat ibang madudugo, 
marurumi at kriminal na gawain 
ng mga pwersang mapanakop ng 
US sa Iraq at Afghanistan, kung 
saan ang karamihan ng mga bik- 
tima ay mga inosenteng sibi- 
Iyan, kabilang ang mga bata at 
matatanda. Marami rin ang mga 
nagbunyag ng iba't ibang kabi- 
guan at pagkatalo ng mga pwer- 
sang militar ng US sa mga laba- 


WikiLcako 


“ang pang-aatake 
kay Assange at Wik- 
leaks ay pang-aatake 
ng imperyalistang US 
at mga kampon nito sa 
karapatan ng sambaya- 
nan sa malayang pagpa- 
pahayag at daloy ng impor- 
masyon at sa karapatan sa 
pamamahayag. Malinaw nilang 
ipinapakita na ayaw nilang 
magkaroon ng matiwasay 
na panggugubyerno at ng 
pananagutan ang mga 
pampublikong upisyal,” 
pagdidiin ng ILPS. 

Sang walang patu- 

manggang pang-aata- 
ke sa Wikileaks ay ba- 
hagi lamang ng mala- 
wak na layunin ng US 
na supilin ang intemet bilang 
instrumento ng sambayanan sa 
buong daigdig laban sa mga im- 
peryalistang pakana,” dagdag 
ng HPS. 

Sinaluduhan ng IPS ang 
kwerpo ng mga tagasuporta ng 
Wikileaks sa pagpapalaganap ni 
la ng mga kopya ng mga ibinu- 
nyag na dokumento sa internet. 
Nananawagan ang ILPS sa lahat 
ng mga may kakayahang magsi 
walat na ibunyag ang mga kri- 
men, panloloko at malademo- 
nyong pakana ng mga imperya- 
lista sa pamamagitan ng Wiki 
leaks at iba pang instrumentong 
pwedeng gamitin ng sambaya- 
nan. Ipinanawagan nito sa lahat 
ng myembrong organisasyon ng 
TLPS at mga kaibigan na mag 
lunsad ng iba't ibang anyo ng 
protesta sa harap ng mga emba- 
hada ng US, UK at Australia. 


Tan] 


5-araw na kampuhan sa Bukidnon, inilunsad 


Productivity Board. Kadalasan, 
ang mga manggagawang bukid 


na nagtatrabaho sa mga plan 
UMABOT sa 500 magbubukid at kanilang mga tagasuporta Palapag aa 


ang nagkampo sa paligid ng kapitolyo sa Malaybalay. PAO hanggang P120 bawat 
Bukidnon noong Disyembre 5-9. Ipinanawagan nila sa raw. Binabayaran lamang ang 
pagkilos na ito ang kanilang mga karapatan sa lupa, isang manggawang bukid ng 


sahod at mga benepisyo at laban sa pagsasamantala Pia kana Himala] 
ng mga negosyante at kartel nagtatapas at naghahakot ng 
Ang pagkilos naito ay pina- ng produktong agri- tubo ay binabayaran lamang ng 


munuan ng Kahugpungan sa kultural. Biktima rin sila ng P100 bawat tonelada o POL10- 
mga Mag-uuma-Bukidnon (KA- panggigipit dulot ng umiigting PO.12 bawat kilo. 
SAMA-Bukidnon), Organisasyon. na militarisasyon sa kanayunan.” Ikinakampanya ngayon. ng 
sa mga Yanong Obrerong Nagka- Anila, ang lupa sa Bukidnon ay OGYON at KASAMA-Bukidnon 
Pusa (OCYON) at Kilusang Mag- kontrolado ng ilang tao, ng ma- ang 20% mula 1516 na bahagi sa 
bubukid ng Pilipinas-Northern yayaman at. maimpluwensyang. kabuuang ani, P252 bawat araw 
Mindanao Region. panginoong maylupa na patuloy na minimum na sahod, panama- 

Ayon sa mga lider-magsasa- na umaapit nagsasamantala sa hagi ng Social Amelioration Bo- 
kay halos 80% ng mga magsasa- malilit na magsasaka at mga nus para sa mga magbubukid sa 
ka sa Bukidnon ang sistemati- manggagawang bukid. tubuhan, P1.50 kada kilong 
kong binibiktima ng mga ma- Kaugnay sa pasahod, hindi pagtaas sa farmgate price ng sa- 
pagsamantalang kaayusang pyu- sinusunod ng mga panginoong ging, P1 bawat kilong pagtaas 
dal at malapyudal. Iang halim- maylupa ang minimum na sa- din sa Jamgate price ng abaka, 
bawa nito ang mataas na upa sa hod, kahit yaong itinakda ng at pagtigil sa mga operasyong 
lupa, usura at mababang presyo Regional Tripartite Wage and militar sa kanayunan. 


CBA ng mga manggagawa sa Honda Cars, matagumpay <a ibang mga kumpanya, halos 
hindi na makaagapay ang kani 
MATAGUMPAY na nakabuo ang mga manggagawa ng panibagong lang sahod sa pang-araw-araw 
Collective Bargaining Agreement (CBA) sa pakikipagnagosasyon ni... na pamumuhay. 
la sa maneydsment ng Honda Cars Philippines, Inc. sa Laguna N0... Mapagpaayang salik sa pag- 
ong Nobyembre 22. Naipanalo ng mga manggagawa sa pamumuno pubuo ng laka: ng mga mangga- 
ng Lakas Manggagawang Nagkakaisa sa Honda Olalia-KMU-(LMNH- gawa na samo sana at UUN hi 
OLALTA-KMU) ang kahilingan nilang pataasin ang sahod, benepisyo. lay na kumilos ang pagtatagu! 
at karapatan sa loob ng pagawaan, yod ng tunay na palaban at ma- 
Nagsimula ang negosasyon tan ng pagbibigay ng edukasyon kabayang unyonismo na kinaka- 
noong Agosto 1, 2010. Pinag- sa mga karapatan ng mga mang- tawan ng pederasyong OLALIA: 
handaan at determinadong ina- gagawa. KMU at PAMANTIK-KAU, Kinilala 
yos ng mga manggagawa ang Ayon sa kalatas ng unyon, ring mahalagang salik sa tagum. 
mga kinakailangang datos at iba hindi na sapat ang sahod at mga pay nila ang pagbabandila ng 
pang rekisito, kabilang ang ma- benepisyong nakasaad sa kani- Alyansa ng Manggagawa sa Eng 
katotohanang pag-alam sa kala. lang lumang CBA sa harap ngtu- klabo na nagtataguyod ng pa- 
sayang pampinansya ng kumpa- luy-tuloy na pagtaas ng presyo ngunahing interes ng mga 
nya. Inihanda rin ng unyon ang ng mga bilihin at serbisyo. Ka- manggagawa sa Laguna Techno- 
mga kasapi nito sa pamamagi- hit pa mas mataas ito kumpara park (LTI). 


u ANG BAYAN Disyembre 21, 2010 


Taon 01819. 26 


Editoryal 


Magpalakas at magpalawak 
para sa pag-abante ng digmang bayan 


laking inspirasyon para sa Partido, huk- 
Ms: Bayan at rebolusyonaryong Kilusan 
ang panawagan ngayon para sa pagtataas 

ng antas ng digmang bayan sa mga susunod na 
taon tungo sa yugto ng estratehikong pagkapat- 
a Determinadong ipinatutupad ang Bagong mga 
hamon at tungkulin, pinag-ibayo ang kasigas 
gan at kalidad ng mga pakikibaka at ibayong is- 
inusulong nang lahatang-panig ang digmang ba- 
yan. 

Nakatuntong ang panawagan sa | 
kaaa KG a aiat NP 
dekada nang pagsusulong ng dig. 
mang bayan sa yugto ng estratehi- 
kong depensiba, at sa matagumpay 
na pangingibabaw sa harap ng 
matitinding pasistang kampa- 
nyang panunupil ng kaaway 
Tampok, sa partikular, ang pagbi- 
g0 53 Oplan Bantay Laya—ang pi- 
Makamalupit at. pinakamadugo 
mang konta-rebolusyonaryong 
kampanya ng pasistang estado — 
na nagdulot ng maraming kahi 
rapan at pagsubok nitong huling 
dekada. 

Ang lumalalang krisis ng panda- 
igtigang Sistemang kapitalista at 


Mga tampok sa 
isyung ito. 


Mga paglabag ng AFP 


North Samar Tana? 


ng padausdos na malakolonyal at malapyudal na 
sistema sa bansa na ibayong nagpapahirap sa ma- 
mamayan ay nagtutulak sa kanila na ipaglaban 
ang kanilang patriyotiko at demokratikong inte- 
res at sulong ang rebolusyon. 

Upang ibayong itaas ang yugto ng rebolusyo 
naryong pakikidigma, kailangan ang ibayong ka- 
pangahasan at pagpupursige sa pagpapatupad ng 
mga tungkulin na binibigyang-diin ng Partido sa 
harap ng bagong hamon at relatibong bago at 

mas masalimuot na mga sitwasyon. 
Mahalagang mapag-aralan, masapul at 
"mapagkaisahan ng buong Partido at mga rebo- 
lusyonaryong pwersa ang 


Itigil ang pang-aatake 
Sa mikileaks! = 1LPS 


tigil-putukan sa 


Mga tuntunin sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
nagilmbag sa paraang v-type. dinisenyo ito para hindi madaling makasira ng stensi. 


2. Pag-print sa istensil: 


a) Sa print dialog, i-check ang Print as image 

b) Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
K) I-click ang Properties 

6) click ang Advanced 

e) Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
Problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


